સં - ૨૦૪૯ | 


૨૦.૦૧.૨૦૨૩ | 500 [૫૦. : 


પોષ વદ- ૧૩ | શુક્રવાર | તા.ઃ 


કેન્દ્રીય સમાજના પધાન સેવક 
અબજીભાઈ કાનાણીનું નાગપુરમાં સન્‍માન 


શ્રી કચ્છ પાટીદાર સમાજ ,લક્ક્ડગંજ , 
નાગપુરના તત્વધાનમાં શ્રી અખેલ ભારતીય 
કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના પ્રથમ નાગરિક 
એવા પ્રમુખશ્રી અબજીભાઈ વિશ્રામભાઈ કાનાણી 
નાગપુર પધારેલ ત્યારે શ્રી કચ્છ પાટીદાર સમાજ, 
લક્ક્ડગંજ, નાગપુરના તત્વધાનમાં પાટીદાર 


ભવન ખાતે સન્‍માન ળા રાખેલ. શ્રી કચ્છ 
પાટીદાર સમાજ, લક્ક્ડગંજ, અને શ્રી પાટીદાર 
સમાજ ઘાટરોડ તથા શ્રી વિદર્ભ ઝોન સમાજ વતી 
સાલ અને પુષ્પગુચ્છ આપી સત્કાર કરવામાં 
આવેલ. લક્ક્ડગંજ સમાજ ઉપપ્રમુખ મૂળવંતરાય 
પોકારે લક્કડગંજ સમાજનો પરિચય કરાવેલ. 


ઘાટરોડ સમાજના પ્રમુખશ્રી મનસુખભાઇ 
દિવાણીએ ઘાટરોડ સમાજ પ્રવૃતિ પર પ્રકાશ 
પડેલ. વિદર્ભ ઝોન પ્રમુખ ભીમજીભાઈ સેંઘાણી 
તેમજ મધ્ય ખંડ પ્રભારી ધીરજભાઈ ભાવાણીએ 
ઝોનની માહિતી આપેલ. લક્ક્ડગંજ સમાજના 
પ્રમુખ શાંતિભાઈ પોકારે સ્થાનિક સમાજનો 
આછેરો ઇતિહાસ કહેલ અને કેન્દ્રીય સમાજની 
રચના માટેના યોગદાનને યાદ કરેલ. 

કેન્દ્રીય સમાજ પ્રમુખશ્રી અબજીભાઈ 
કાનાણીએ ખુશી વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે નાગપુર 
ખાતે પ્રમુખ પદધર્મ ની રુએ પ્રથમવાર આવવાનું 


થયેલ છે. સન્‍માન માટે ધન્યવાદ આપેલ અને 
કેન્દ્રીય સમાજની ગતિવિધિની જાણકારી સાથે 
નાગપુર સમાજના વડીલોને યાદ કરેલ જેઓએ 
કેન્દ્રીય સમાજના ઉત્થાન માટે અમૂલ્ય સહયોગ 
આપેલ હોસ્ટેલ નિર્માણ માટે દાન આપેલ અને 
હાલમાં ભુજ ખાતેની જમીન માટે આપેલ 
યોગદાન માટે ખાસ નોંધ લીધેલ હતી. 

આ અવસરે લક્કડગંજ અને ઘાટરોડ 
સમાજની ત્રણેય પાંખોની કારોબારી તથા વિદર્ભ 
ઝોન સમાજ, યુવાસંઘ રીજીયન અને મહિલાસંઘ 
ઝોનના કાર્યકર્તાઓ ખાસ ઉપસ્થિત રહેલ. આવેલ 
પ્રશ્નોના નિખાલસ પણે પ્રત્યુત્તર આપેલ. 

આભાર વિધિ લક્ક્ડગંજ સમાજ 


ઉપપ્રમુખ ગુલાબભાઈ હળપાણીએ કરેલ. 


સંચાલન સહમંત્રી ઉમેશભાઈ રંગાણી એ કરેલ . 
અંતે અલ્પાહાર લઈ છુટ્ટા પડેલ.. 


રાજ્યમાં નવા શૈક્ષણિક સત્રથી 11085 
ગુજરાતીમાંભણાવાશેઃસરકારનીજાહેરાત 


૧૫ સભ્યોની નિષ્ણાત કમિટી બનાવાઈ : ટેક્સ્ટબુક તેયાર કરવા અલગ જૂથ પણ કાર્યરત કરાયું 


આપવામાં આવશે. 
રાજ્યમાં નવા શૈક્ષણિક વર્ષથી દરમિયાન એમબીબીએસ 
એમબીબીએસનો અભ્યાસક્રમ પણ 
ગુજરાતીમાં ભણાવાશે અને ક્રોર્મના 
પુસ્તકો પણ ગુજરાતીમાં ઉપલબ્ધ થશે, 
એવું સરકારી પ્રવક્તા-મંત્રી જપિકેશ તૈયાર કરવા માટે વિવિધ મેડિકલ 
પટેલે બુધવારે મંત્રીમંડળની બેઠક બાદ કોલેજોના ડીન, નસિંગ-ફિઝિયોથેરાપી 
યોજાયેલી પત્રકાર પરિષદમાં જાહેર કર્યું કોલેજોના પ્રિન્સિપાલ તેમજ નિષ્ણાત 
હતું. તબીબોને સાંકળીને ૧૫ સભ્યોની એક 
તેમણે કહ્યું કે, આ વર્ષથી ટીમ બનાવાઈ છે, જેની એક મિટિંગ 
એમબીબીએસના પહેલાં વર્ષમાં અત્યાર સુધી થઈ છે, સાથોસાથ 
અભ્યાસક્રમ ગુજરાતીમાં રહેશે અને ટેક્સ્ટબુક તયાર કરવા પણ નામાંકિત 
પાઠયપુસ્તકો પણ ગુજરાતીમાં ઉપલબ્ધ તબીબ શિક્ષકોનું અલગ ગ્રૂપ બનાવાયું 
થશે, ત્યારબાદ ક્રમશઃ અન્ય વર્ષોનો છે. આ સૂત્રો આ વર્ષથી ગુજરાતી 
અભ્યાસક્રમ તથા પુસ્તકો ગુજરાતીમાં ભાષામાં પુસ્તકો-અભ્યાસકમ મળતા 
કરાશે. એક પ્રશ્નના મક પ્રવક્તા- થવા અંગે સંશય વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, કેમ 
મંત્રીએ એવું જણાવ્યું હ. અંગ્રેજી કે આ સમગ પ્રક્રિયા સમય માગી લેવી 
ભાષાનો વિકલ્પ પણ શિલાર્થીઓને અને મુશ્કેલ છે. 


અભ્યાસક્રમ સાથે સંકળાયેલા તજજ્ઞ 
મૃત્રના જણાવ્યા પ્રમાણે એમબીબીએસ 
અભ્યાસક્રમ અને પુસ્તકો ગુજરાતીમાં 


વિવાર્થીઓને ગુજરાતીમાં ભણાવવાની મત્રીએ જાહેરાત 
તો કરી દીધી છે, પણ એમબીબીએસની પરીક્ષા 
ગુજરાતીમાં લેવાશે કે કેમ તે હજી નક્કી થયું નથી 
રાજ્ય સસ્કારે આ સદર્ભે નેશનલ મેડિકલ કાઉન્સિલનુ 
માગંદર્શન માગ્યુ હોવાનુ જણાવાઈ કહ્યુ છે આ સત્રો 
એમ પણ કહે છે કે, અભ્યાસક્રમ-પુસ્તકો ગુજરાતીમાં છે 


દેશમા એક માત્ર મધ્ટપ્રદે શ ખાતે એમબીબીએસના પ્રથમ 
વર્ષના માત્ર બે જ વિષયોના પુસ્તકોનું હિન્દીમા રૂપાતર 
થયુ છે જ્યારે રાજ્યમા એમબીબીએસના પ્રથમ વર્ષમા જ 
૧૦ વિષયોના પુસ્તકો સિલેબસમા છે મેડિકલ કેકલ્ટીમા 
કોઈ પાઠયપુસ્તકો અત્યારે ઉપલબ્ધ નથી એટલે 
પાઠ્યપુસ્તકો તૈયાર કરવામા રોયલ્ટીનો પ્રશ્ન પણ નડી 


[135ની પરીક્ષા ગુજરાતીમાં લેવા અંગે હજી પ્રવર્તતી અનિશ્ચિતતા 


રાજ્યમા આ વર્ષથી પ્રથમ વર્ષના એમબીબીએસના 


થઇ શકે, પરતુ મેડિકલ ટર્મિનોલોજીનુ ગુજરાતીકરણ 
શક્ય નથી એટલે ટર્મિનોલોજી યથાવત્‌ રખાશે અને 
શક્ય હોય ત્યાં સુધી તેનું ગુજરાતીકરણ કૌંસમાં 
દશાંવવાનો પ્રયાસ થશે એમબીબીએસની પરીક્ષામા 
૫૦ ટકા પરીફ્ષકો અન્ય રાજ્યમા બોલાવવાનો નિયમ 
છે. આ નિયમ પણ ગુજરાતીકરણમા આડે આવી રહ્યો 


રહો છે કેમ કે, રેફરન્સ બકોમાથી વિદ્યાર્થીઓને 
અત્યારે ભણાવવામાં આવે છે. નિષ્ણાત તબીબો દ્વારા 
તૈયાર થયેલી હોય છે આ તબીબોને રોયલ્ટી ચૂકવવી 
પડે તેમ છે તેથી વિષય નિષ્ણાત તબીબી શિક્ષકો મારફત 
અલગ અલગ વિષયના પાઠરપુસ્તકો તૈયાર કરવાનું 
નક્કી થયું છે 


અડાજણ સમાજ સરત - 
વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટ નું આયોજન 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર અડાજણ 
સમાજના યુવા મંડળ દ્વારા બે દિવસીય ઇન્ટર 
સમાજ વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટ નું આયોજન 13 
જાન્યુઆરી અને 15 જાન્યુઆરીએ કરવામાં 
આવેલ. 

આ વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટમાં સમાજની 
છ ટીમો એ ભાગ લીધેલ. 

જેમાં 13 તારીખે છ ટીમો વચ્ચે લીગ 
મેચ રમાયેલી અને 15 તારીખે સેમી ફાઈનલ અને 
ફાઇનલ રમાયેલ. ઉમિયા શોર્ય વર્સીસ અડાજણ 
રોયલ્સ વચ્ચે 

ફાઇનલ મેચ ખૂબ રોમાંચીત રહી. ત્રણ 
સેટ રમી અને ફાઇનલ વિજેતા અડાજણ રોયલ 
બનેલ. વિજેતા ટીમના ખેલાડીઓ તરીકે 


ભાગ લીધેલ. 
કાર્યક્રમના અંતમાં ૦૬ એ ટીમના 
ખેલાડીઓને યુવા મંડળ દ્વારા આયોજનમાં ભાગ 
લેવા બદલ અને સ્મૃતિચીન સ્વરૂપ ટીમના 
સ્પોન્સર્સ દ્વારા મેડલ અર્પણ કરીને સન્‍માન કર્યું. 
આ વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટમાં 


ને સમાજ તથા યુવા મંડળના 


આગેવાનો દ્વારા ટ્રોફી એનાયત કરવામાં આવી. 
રનર્સઅપની ટ્રોફી યુવા મંડળના મહામંત્રી 
જગદીશભાઈ રૈયાણી અને સમાજના કારોબારી 
સભ્ય મોહનભાઈ છાભૈયા દ્વારા રનર્સ અપ ટીમ 
ઉમિયા શોર્ય ને એનાયત કરવામાં આવેલ અંતે 
ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી અડાજણ સમાજના પ્રમુખ 
મૂળજીભાઈ નાયાણી અને યુવા મંડળના પ્રમુખ 


ઈશ્વરે જે આ જીવન રૂપી ચાદર 

મનુષ્યને આપી છે, મનુષ્ય ખરેખર જીવન પર્યત 
તો પોતાના સદકર્મો થકી એને ખૂબ સજાવે એને 
સંવારે છે, પરંતુ દેહદાન રૂપી શુભ સંકલ્પ માટે 
આત્મ પ્રેરણાથી સંકલ્પ કરવો એ બહુજ મોટી 
વાત છે અને અત્યંત ભાવ વિભોર કરવા વાળુ છે, 
હાલમાં જ રાજનંદગાવ પાટીદાર 

સમાજ માટે બહુજ ગર્વની વાત છે કે રાજનંદગાવ 
માં વસતા પરિવાર દીવાણી (કાનાણી) 
પરિવાર અને છાભૈયા પરિવારના સદસ્યો એ 


અનિલ ધોળું દ્વારા અડાજણ રોયલ ટીમ ને અર્પણ 
કરીબે દિવસ વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન 
યુવા મંડળના ખેલ મંત્રી મિતેશ વેલાણી 
મહામંત્રી, જગદીશ રૈયાણી અને ખજાનજી દિનેશ 
છાભૈયાના નેજા હેઠળ થયેલ. સમાજના તથા યુવા 
મંડળના પ્રમુખના આદેશથી ખેલ મંત્રી મિતેશ 
વેલાણીએ કાર્યક્રમના સમાપનમાં આયોજનમાં 
ભાગ લીધેલા સર્વે ભાઈઓ તથા આયોજનમાં 
વ્યવસ્થા કરનાર સર્વે સભ્યોને અને આ 
આયોજનનો વિચાર રાખનાર જીતુ લાબાણીને 
ધન્યવાદ કહી સમાપન કર્યું. 


દેહદાનનો સંકલ્પ કરીને પરિવારને અને સમાજને 
પ્રેરણા દાયી બનવા નું કાર્ય કરેલ છે: 


ઈશ્વરભાઈ જેઠાભાઇ છાભૈયા અને 
એમના ધર્મપત્ની શ્રીમતી સાવિત્રીબેન ઈશ્વરભાઈ 
છાભૈયા એ પોતાના વૈવાહિક જીવનનાં 40 વર્ષ 
પૂરી થવાની ખુશીમાં ઈશ્વરને કૃતજ્ઞતા સ્વરૂપે 
લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપમાં દેહ દાન નો સંકલ્પ 
લીધો. 
નખત્રાણા, હાલે રાજનાંદગાવ 

આ જાગૃત આત્માઓને પ્રભુ ના 

પર્યાય બનીને એક પ્રેરણાદાયી સંકલ્પ લેવા 
બદલ હાર્દિક નમન, વંદન, અભિનંદન 


14.1૬ 82909900૨5 
2 14૪ # અ 8 # 


₹ 3:૪૬ 12497₹-:553₹934 ૦૮ ૪૦૦ #૯૦ળઇડદ 


1વ૬1૩૦1-૩10ટાં રિઘતંતા૩1: 9979352929 


4.1૮. 1110881 2૪1- 11. 


ઝાટકા ₹૪-૯૨ ૬૪૧૬-૪૧૭૪ | ઇવ1દર€-૬૪૬૬૧%%-૪%૭-- | દ્ર ૯: 


1117ણદાર 11(113૦ર1 ૬ર .1'પષ્ડઝડ ૦બારખબ્દાર ડઇ/#૭ગઞ1દ#રડ 


#4₹:/%0 ૦11૮૬ 
ડ૫ાત૪/૦% ₹4૦. 186/187 શગ૦ #₹૫૦. € 
વ્યલામ્તાાંતાપ્યા' - 370 201. 'વાધ્તા3, બૉપઘાંલત્યદ - 10૪તાંઝ- 


1002 | 1000.: 91 7801877774, -91 7718977774 


શ્રી ભીમાશંકર પાટીદાર સમાજ , 

ખેલ મહોત્સવનું આયોજન ૨૦૨૩ નું 
શ્રી ભીમાશંકર પાટીદાર સનાતન સમાજ અને 
યુવક તેમજ શ્રી મહિલા મંડળ તા. ૧૪.૦૧.૨૦૨૩ 
અને તા.૧૫.૦૧.૨૦૨૩ 

જેમાં સમાજના નાના મોટા ભાઈઓ 
બહેનોએ બહોળી સંખ્યામાં ઉત્સાહભેર ભાગ 
લીધો.. ર ર 

ઉઊ* કંકર પાટીદાર સન્ક્તત તડ પડ 90 


(સાબગાવ.ખેડ, ગિરુર. તાલુકા, સયાદિતા 
નગ 


સૌપ્રથમ તા ૧૪.૦૧.૨૦૨૩ ના રોજ 
૨.૦૦ વાગે દીપ પ્રાગટ્ય કરીને કાર્યક્રમને ખુલ્લો 
મુકવામાં આવ્યો તેમજ સ્પોર્ટ્સ મસાલ જ્યોત 
પ્રગટાવીને ખેલાડીઓ દ્વારા રનર અપ કરવામાં 
આવ્યું.સૌપ્રથમ ટીમની હરાજી કરવામાં આવી, 
ત્યારબાદ વિવિધ એથ્લેટીક્સ રમતો જેવી કે દોડ, 
ક્રિકેટ, વોલીબોલ, બેડમિન્ટન, થ્રો બોલ, લગોરી, 
રમતો રમાડવામાં આવી. જેમાં સમાજના ભાઈઓ 


હઝ” 
શ્રી અખિલ મારતીય કરછ ક 
કવા પાટીદર સમાજ 


તાનો 


1112 [1 
૪2027, 


8301૫84 


| 5011011161 110121111૯ ૪ ૬1 ાં|.€૦।11 


વિજેતાઓને સન્‍માનિત કરવામાં આવ્યા. 

યુવક મંડળના પ્રમુખ કિશોરભાઈ 
ધોળુંએ રમત મહોત્સવમાં ભાગ લેનાર સૌ ખેલ 
પ્રેમીઓનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. 

રમત મહોત્સવ ના મુખ્ય દાતા તેમજ 
દરેક રમત ના દાતા અને સહયોગી દાતા નો 
આર્થિક સહયોગ મળ્યો હતો 

સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન ખેલ 
કમિટીએ કર્યું હતું. આભારવિધિમાં યુવક મંડળ ના 
ભાવેશભાઈ ધોળું એ સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન 
કાર્યરત રહેલી વિવિધ સમિતિઓ, દાતાઓ, 
ખેલાડીઓ, નિર્ણાયકો નો આભાર વ્યક્ત કર્યો 


હતો. 
તથા બહેનોએ વિવિધ રમતોમાં પોતાના કૌશલ્ય * સમગ્ર કાર્યક્રમ ની વ્યવસ્થા યુવક 
દેખાડ્યા. ર મંડળ ના સભ્યો સંભાળી હતી 
બપોરના ભોજન બાદની રમતોમાં સૌ 'ેત- પ્રવક્તા 
સમાજ જનોએ સ્પર્ધાની સાથે મનોરંજન પૂરું ;,જ્ઞોક ચૌધરી ૨3 નિ 
પાડ્યું. સાંજે સાડા છ વાગ્યે સમાપન કાર્યક્રમ શરૂ ( જ ગત્‌ 
કરવામાં આવ્યો. જેમાં વિવિધ રમતોમાં વિજેતા ી દશમ 
થયેલ પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય નંબરના 
છે પાતીદાર યજ 
આય યોજીત 
સ્વ. રતનબેન સામજી હરજી ધનાણી -5- ££4૪. 


5762" ઓલિમ્પિયાડ-3 કું 


ક?22,8 હેઠે 2 


* નખત્રાણા - કચ્છ * 


જ 


૧૦૦ મીટર (અંડર-૧2, અંડર-૧૪, ઓપન) 
સ૦૦ મીટર (અંડર-૧૯, ઓપન) 

૪૦૦ મીટર (ઓપન) 

લીંબુ ચમચી દોડ (અંડર-૧૨) 

સ્લો સાયકલ દોડ (ઓપન) 


૧૦૦ મીટર (અંકર-૧૨, 
૨૦૦ મીટર (અંકર-૧૦, 
કાંડા દોડ (પરિણીત) 
લીંબુ ચમચી દોડ (ઓ-૧૦, અંકર-૧૭, ૧૦ લી ઉપર અપરઉત, પરિ 


લંબી જ (અંદર-૧૯, ઓપન) લાંબી કૂદ (અંડર-૧૪, ઓપન) 
ગોળા ફેંક (અંડર-૧૯, ઓપન) ગોળા હૈંક (અપરિણીત, પરિણીત) 
ચક ફેંક (અંડર-૧૯, ઓપન) 
બરછી ફેંક (અંડર-૧૯, ઓપન) 
ટીમ એમ :: ય ટીમ એમ :: રૈ 
૪૦૦ મીટર રીલે - ૧૦૦*૪ (ઓપન) ૪૦૦ મીટર રીલે - ૧૦૦*૪ (ઓપન) 
રસા ખેંચ (ઓપન) રસા ખેંચ (ઓપન), 
ગેમ નંબર : ૧ ગેમ નંબર : ર 


1 


* ભાગ લેવા માટે આ રીતે તમારી કેટેગરી મુજબ લખવાનું રહેશે (દા.ત, : ૧૦૦ મીટર દોડ - ઓપન) 


ઓપન કેટેગરીની રમતોમાં ભાગ લેનાર ખેલાડીને બહારગામના યુવક મંડળોના ખેલાડી સાથે રમવાનું રહેશે. 


9 કોઇપણ ખેલાડી વ્યક્તિગત ર ગેમમાં જ ભાગ લઇ શકશે, (અલગ કૅટેગરી મુજબ) 

9 કોઇપણ ખેલાડી સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે નીચે મુજબના કોષ્ટક મુજબ કેટેગરી નકકી કરવી. 
૦ ઓપન કેટેગરીમાં ઉંમર માન્ય રહેશે નહીં. 

9 સ્પોર્ટસ સમિતિનો નિર્ણય આખરી રહેશે. 

9 ફોર્મ પરત કરવાની છેલ્લી તારીખ : ૧૦-૦૧-ર૦ર૩, મંગળવાર 


છ સર્ધામાં ભાગ લેવા માટે ઉંમરની યોગ્યતાનું કોષ્ટક :: 


દુ તા.ર૩-૦૧-ર૦૧૧ પછી 
અ8ર- ૧૨ જન્મેલાં ખેલાડી જ આ કેટૅગરીમાં ભાગ લઇ શકશે. 


તા.રર-૦૧-ર૦૦૬ થી તા.ર૩-૦૧-ર૦૧૧ સુધી 
જન્મેલાં ખેલાડી જ આ કેટેગરીમાં ભાગ લઇ શકશે. 


તા.રર-૦૧-ર૦૦૬ થી તા.ર૩-૦૧-ર૦૦૪ સુધી 
જન્મેલાં ખેલાડી જ આ કેટેગરીમાં ભાગ લઇ શકશે. 


આ ઓતલિમ્પિયાડમાં નખત્રાણા ઉપરાંત આજુ-બાજુના ૧૬ ગામોને ભાગ લેવા માટે આમંત્રિત કરેલ છે. 


* નાગલપર *વિથોણ * આણંદપર(યક્ષ) * મથલ 

* નાના અંગીયા * આણંદસર(વિ.) * પલીવાડ * દેવીસર 

* ધાવડા * દેવપર(યક્ષ) * વિરાણી મોટી * રામપર(રોહા) 
* સાંગનારા * સાંયરા(યક્ષ) * કોટડા(જ.) * નારણપર(રોહા) | 


સ્થળ : પટૅલ ગ્રાઉન્ડ, જાડાય રોડ, નખત્રાણા - કચ્છ. 


રમશે પાટીદાર... જીતશે પાટીદાર... 


ચુકશો નહીં... 


રમવાનું... 


અંડર - ૧૪ 


અંડર - ૧૯ 


માણવાનું... જોવાનું... 


એક અનોખા અને અદ્ભુત આયોજનમાં ઠં 


સ્પોર્ટસ કન્વીનર 
પિચુષ પી. રૈયાણી 
940.94293 41465 


સ્પોર્ટસ સહ-કન્વીનર | 
વિપુલ બી. ઘનાણી 
પ40-75061 64162 


મહામંત્રીશ્રી 
મિતેશ એસ. સાંખલા 
| ઉ4૦-98258 95105 


ધર્મેશ એસ. કેશરાણી 
ઉ40.99092 27222 


૦૦૦૪ હ] 94280 


"બસ, આ અમારી છેલ્લી પેઢી છે, કે ફૂટપાથ પર બેસીને મોચીકામ કરી આપીએ છીએ..."- 
કેમ એમ બોલો છો કાકા?- તેમણે કહ્યું: ભાઈ, મારો દીકરો 'પારુલ'માં ભણે છે. આ વર્ષે તે એન્જિનિયર થઈ 
જવાનો. હવે તો એણે મને કહી દીધું છે કે આવતા વર્ષથી તમારે બધી મજૂરી છોડીને ઘરે બેસી જવાનું 
છે...તૂટી ગયેલી બેગની ચેઈન બદલતા એ કાકાના મોં પર હરખ હતો કે વ્યથા તે સમજી શકાયું નહીં 
પરંતુ તેમના શબ્દોમાં આખાય ભારતના સ્કીલ વર્કર્સ માટે આવનારા અભાવનો સ્પષ્ટ સિતાર દેખાતો 
હતો...પ્રાઇવેટ શાળામાં કોઈપણ પહેલી નોકરી શરૂ કરનાર શિક્ષકને પૂછજો, 24 વર્ષની સરેરાશ ઉંમરના 
યુવક-યુવતી શિક્ષક તરીકે જોઈન કરે છે, ત્યારે સરેરાશ માસિક પગાર 8000 થી 12,000નો હોય છે. અને 
તમારા ઘરે લીક થયેલો નળ બદલવા આવનાર પ્લમ્બરને પૂછજો. સાત મિનિટનું કામ કરીને શાંતિથી 


₹300 મેળવી લે છે.. 


યુપીથી આવેલા 20-22 વર્ષના એક પ્લમ્બરને મેં પૂછ્યું હતું કે રોજ આવા કેટલા ઘરમાં કામ 
કરવાનું થાય છે? તેણે કહેલું: સર, 10-12 ઘર હો જાતે હૈ... હવે તમે સરેરાશ દસ ઘરની પકડો, અને એક 
ઘરના પ્લમ્બિંગ કામની આવક ત્રણસો રૂ.ની પકડો, તો એ લબરમુછિયા કારીગરની આવક થઈ માસિક 


80 થી 90 હજારની!! આ વાતનો અર્થ 
(આખો લેખ વાંચવા નીચેની લિંક ઉપયોગી થશે...) 


॥1૫0701વા1લાંડા1ાકડાપ્વડા1.0106500.૦૦10૪2023/01/304-0૦% 15.11 


ઈતિહાસના પાને 
પેલેસ્ટાઈનની લોકશાહી ચૂંટણીમાં 
અરાફતનો વિજય 


પેલેસ્ટાઇન લિબરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન (પીએલઓ॥) સંસ્થાના 
સ્થાપક યાસીર અરાકફત હતા. પેલેસ્ટોઈનીઓના હકો અને તેમની 
સ્વતંત્રતા માટે હંમેશાં તત્પર રહેનાર|ું યાસીફ અરાફ્તે યુદ્ધ અને 
બળવાને સ્વતંત્રતાના હથિયાર તરીકે જોકે સ્વીકાયા ન હતા અને 
શાંતિપૂર્વક જ અલગ પેલેસ્ટાઈન મળૅ તેવા પ્રયાસો કર્યા હતા. તેઓ 
આતંકવાદના સખત વિરોધી હતા. ૧૯૮૦માં તેમણે ઇઝરાયેલ અને 
પેલેસ્ટાઈનના વિગ્રહ વરચે પોતાના વતન માટે રુજદ્ધારી ઉકેલ મેળવવા 
શરૂ કર્યું હતું ત્યાર તેમના આ પગલાંથી વિશ્વભરમાં આશ્ચર્યની લાગણી 
ફેલાઈ ગઈ કતી. ૧૯૯૩માં ઇઝરાયેલી વડા પ્રધાન યિત્ઝાક રબિન 
સાથે 15તછલા-”્લાકકધંતાંગા ર પલકતાંલતકધં૦ત ૦ ગ્તિત્તાંગઝબ્કની ઘોપણામાં 
તેમનો મહત્ત્વનો ફાળો ગણવામાં આવે છે. ઇઝરાયેલ-પેલેસ્ટિન્યિનના 
સહઅસ્તિત્વ ઘારુાવે છે તે સ્વીકારો એવો ઉલ્લેપષ્ખ કરતો તે કરાર 
હતો. એક વર્ષ બાદ, અરાફાત અને રબિને પેલેસ્ટાઇનને સ્વતંત્ર રીતે 
પોતાના નિર્ણયો કરવાના હકોના કરુારુ પરુ હસ્તાક્ષર કર્યા. ૧૯૯૫માં, 
અરાફાતને તેના શાંતિના પ્રયાસો માટે નોબલ પુરસ્કાર પણ એનાયત 
થયો હતો. પેલેસ્ટાઈનની પ્રજાએ પ્રથમ લોકશાહી ચૂંટણીમાં ૧૯૯૬માં 
જબરજસ્ત બહુમતી સાથે યાસીફ અરાકફતને જીતાક્યા અને તેની 
ઘોષણા ૨૦મી જાન્યુઆરીએ થઈ હતી. 


પ માટે સંપર્ક કરો 
ક્ટ 1૯૮100101૦૦)/ 


અવસાન નોધ 


સ્વ: પુરબાઈ વેલજીભાઈ ધોળું 
ઉમર: 92 વર્ષ | તા. 17/01/2023 
કચ્છ માં ગામ લુડવા (ગઢશીશા) 
હાલે બોરીવલી & નાશિક 


સ્વ: નાનુબેન અખૈયભાઈ લીંબાણી 

ઉમર: 80 વર્ષ | તા. 18/01/2023 
કચ્છ માં ગામ દેવપર (યક્ષ) 
હાલે 18 નગર, હૈદરાબાદ 


સ્વ: નટવરભાઈ પચાણભાઈ ધોળુ 
ઉમર: 68 વર્ષ | તા. 18/01/2023 
કચ્છ માં ગામ નાગલપર (નખત્રાણા) 
હાલે ખમ્મમ, તેલંગણા 


સ્વ. કરમશીભાઈ નારાયણ દડગા 
ઉમર: 80 વર્ષ | તા. 18/01/2023 
કચ્છ માં : ટોડિયા 
હાલે : કોતાપેટ, હૈદરાબાદ 


સ્વ: નાનજીભાઈ ખીમજીભાઈ પોકાર 
ઉમર: 80 વર્ષ | તા. 18/01/2023 
કચ્છ માં ગામ ઉખેડા 
હાલે વેલુર (તામિલનાડુ ) 


સ્વ: જવેરબેન ગોવિંદભાઈ લીંબાણી 
ઉમર: 68 વર્ષ | તા. 18/01/2023 
કચ્છ માં ગામ ઉખેડા 
હાલે વેલુર (તામિલનાડુ ) 


#નઇ-/#%0ઝ ૦૦૬1૮૬ 
ડા1ં [પતા'ત/તા]1 111201) 5111૪૦ [10. 186/187, શબ 140. 7,8,9, €॥પવપલ 
ઉતા વ॥॥ત॥ત્વા1 - 370201, 111૦11, ઉપાંતાતા - 11તાંત. 
ઉત!૦૬ડ1001॥ તાં વનિપતંતા॥ - 1010. 4-91 99791 57883 


છાર-%&૫૯૯ત ૦૦૬-૪1૮૬ 


1. ણપ14130/7&0 - ॥(ાણ॥પ&ઇ7ા( 
1વંડા1૦1છાપતાં - 110. 4-91 94826 ૦95508 


2. 81૪૩૬૩4543 - 1૬દા &રણ&ા 


5. 10&0050 - 


ટાર/,ા(1 ધાત દપ રિટારાડદ 


£:2૯૪૦01 દાર .'ષઠઝ 110(ળણદદાર 10 12૦ર 1 ૬:ર 


કન ૦11૮૬ 
“1૬ ₹4૦. 3. ૯૦૩૮૦૫૮પ્ત ₹1૦૦૮, -ગ૦૬ ₹4૦. 26. 
5૦૦૬૦૮ - 3, '/છઇ ૯1પ્રપ્ટ%9/છ #'ઞઝઝ્લતઇ૪૦૦૩દ, બ્કામ્તાપાતાપ્યક૪૩ 
1૬1,૬૦3. બપાંછત્કદ - 370 2014. 
દ૩ામ્યત્સદાઝપ્ઝાં રઘાતઝતમાં - 010૦. *૦૧1 ૦૦7૦૧ 57884 


પ્ાપટાવગાતાં - 
“લાતાલંઝાતાં - 


4. પ્1./૪૫૪&ઝ& 
811ત૫૦૬1૩00૩ાનતાં - 1/10. 4-91 78934 59459 ઉત્ઞાં૦5।10ઞાડાં - 


0૦0& : ।લૉતઘાઞાતાં - 


૩. દદર /! - 170 ॥1॥11-॥#/40ઇ 
1/૦0. 4- 91 98843 12266 
1/૦0. 4-91 98413 88663 


મૈપ્ઝારણ# ગ/#4૩0૬દડ।4 
1/10. 4-91 78428 05202 


1/00. 4-91 70202 74705 


8.1૬. -30115 


4૬.૩ ૦1૮૬ 


45, ૦૦૦૭તપ્યવત ૯10૦૦4૮, ૦પાપ્કધંધુઝ્ઘ#, 
1«પતાંઝપ્છતકતાં, #લડધતા), બૉઘાંછ#લદ - 370 140. 
ગલતાંડા0પઝાપ્યાં રઘતઝાવ34ા - 10૦. * 91 9૦૦254 ૦૪૦૬4૭૪ 
0પાત્કાંછાપ્કાં રઘતંઝા૩ા - 11૦. * 91 ૦૦784 49205 


